
IV. Winnipeg, Man. Nr. 8. 


KALDEUMENN HINIR FORNU. 


Niðurlag. 

Vér höfum nú þegar sýnt, hvernig Gyðingar hafa fengið sögu 
sína frá heiðnum þjóðum, og hve fjarri bað sé, að biblían, eða þess- 
ar sögur í henni, sem nú hefir verið frá sagt, séu guðdómlegar, því 
að þær eru hvorki meira né minna en skýring á náttúruviðburðum. 
En nú skulum vér leitast víð að sýna það af sjálfri sögu Gyðinga, 
að þeir voru af heiðingjum komnir og heiðnir í fvrstu og langt fram 
eftii timum. 

Það er þá fyrst, að forfaðir Gyðinga, Abraham, fiuttist með föð- 
ur sínum Tara frá borginni Úr í Kaldeu til Kanaanslands. Hvoit 
þeir hafi verið reknir þaðan af landsbúum, eða farið af eigin frjáls- 
um vilja, er óvíst, og eru um það ýmsar skoðanir. En að því get- 
um vér gengið vísu, að þeir liafi þekt guðsdýi'kun Kaldea og goð- 
sagnir, og er eigi ólíklegt, að trú þeirra hafi blandin verið. Enda 
ber margt þess vott. Vér skulum taka fátt eitt til frá eldri tímum. 

Fyrst er mannblót, þegar Abraham ætlaði að blóta syni sínum 
ísak. Sagan lætur það ekki vera Abraliam að þakka, að hann hætti 
við að blóta ísak, heidur er engill drottins látinn snúa honum frá ó- 
hæfu þessari. Margir taka sögu þessa svo, sem sé hún fyrirmynd 
þess, er menn fóru að sjá það, hvílík óhæfa það var, að ætla sér að 
blíðka guð með mannblótum, en enginn getur neitað því, að þetta 
ber vott um það, að þá hafi manriblót ekki þótt nein óhæfa eða ný- 
lunda, en það er aftur vottur þcss, að þeir menn, sem þannig trúðu, 
hafa ekki getað fengið trú sína opinberaða af guði. Þessi mannblót 



— 114 — 


gengust og oft við í heiðnum lðndum og þessi mannblót tíðkuðust 
hjá Gvðingum lengi fram eftir jafnvel fram á daga Davíðs eins og 
áður heflr verið skýrt frá í Dagsbrún. 

Þá er eiðurinn Abrahams eitthvað undarlegur og í meira lagi 
heiðinglegur. í 24. kap. 1. Mós. 9. v., er þjónn Abrahams látinn 
sverja honum hinn dýrasta eið með því, að leggja hönd sína undir 
lend Abrahams. Alveg sama eið lét Jakob Jósep son sinn vinna 
sér, er hann var að skuldbinda hann til þess, að flytja lík sitt í land 
feðra sinna, (sjá 1. Mós. 47. kap. 29. v.) Þessi eiður bendir svo ijós- 
lega á náttúrudýrkun, sem víða átti sér stað hjá austurlandaþjóðun- 
um, að ómögulegt er að bera á móti því, fyrir mann sem hefir snefil 
af sanngirni. Þá segir og Jósúa það skýlaust í Jósúabók 24. kap.: 
“Þá sagði Jósúa til alls lýðsins: svo segir drottinn ísraels guð, þeir 
langfeðgar yðar, Tara, sem var faðir þeirra Abrahams og Nakórs, 
bjuggu forðum fyrir austan fljót (Efrat) og þjónuðu annarlegum guð- 
um,” og seinna: “rekið burtu þá guði sem feður yðar þjónuðu 
fyrir austan fijótið og í Egyftalandi, en þjónið drottni” og svo rétt 
þar á eftii : “kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur 
guðum þeim, sem feður yðar þjónuðu fyrir austan fljótið (Efrat) og 
í Egyftalandi, eða þjóna drottni.” Þá sést það og, að sú kvíslin, 
sem kyr var í iandinu við Efrat, ætr.menn Nakors, héiduáframheiðni 
sinni, þar sem sagt er frá því í 16. Mós. 31,19, að “Rakel stal skurð- 
goðum föður síns.” Og þegar Laban kemur að elta þau og spyr 
Jakob: “Hvi stalstu goðum mínum ?” þá vildi Rakel ekki láta goð- 
in af hendi og kom þeim undir úifaldasöðul og settist á, og fann 
Lahan þau ekki. Enn sóru þeir eið báðir Laban og Jakob og eiður- 
inn var svarinn við guð Abrahams og Nakors, en nú var Nakor 
skurðgoðadýrkari og hafa þeir því svarið heiðinn eið. Sagan segir 
að Jakob hafi svarið við ótta föður síns ísaks, hvað svo sem það á 
að vera. Hvað gat nú komið Rakel til að stela skurðgoðunum ann- 
að en það, að hún hélt að þessir guðir væru svo máttugir, að hún 
mætti ekki vera án þeirra, mætti ekki vera án blessunar þeirra ? Þó 
að vér nú tökum Jakob sem góðan og gildan eingyðismann, þá verð- 
ur það þó eftir, að Rakel var heiðin, og forfeður þeirra, Tara faðir 
Abrahams og Nakor, voru heiðnir og Abraham og Jakob blandnir 
mjög. — Þá kemur og hið sama í Ijós miklu seinna í bók Jónasar 
spámanns, þegar guð fer að senda hann til Niniveborgar. En nú 
vita allir, sem einhverja vitund þekkja til sögu austurlanda, að Nin- 
ivemenn voru lieiðnir. Þeir voru Kaldeumenn og trúðu á óta! guði, 
en lielstir þeirra voru þeir Anu, Ea og Bel. Þegar Jónas færir þeim 
boðskap guðs, er sagt að þeir liafl “hlýtt honnm, og konungurinn 



— 115 — 


stóð upp úr hásæti sínu, iagði af sér skykkju sína, klæddi sig í hár- 
klæði og settist í ösku. Iíann löt og boðskap út ganga : “Bæði 
menn og skepnur skulu íldæðast sorgarbúningi og kalla ákaflega til 
guðs, hver maður skal láta af sinni vondri breytni og af þeim rang- 
indum, sem hann hefir um hönd haft. Ilver veit nema guð kunni 
að sjá sig um hönd, kenna í brjósti um oss og láta af sinni brennandi 
reiði svo vér ekki fyrirförumst.” 

Finnst yður það nú líklegt að hinn voldugi og drambláti Nini- 
ve kónungur, hinn rammasti lieiðingi, hefði farið að láta að orðum 
guðs þess, sem hann liafði aldri fyrri heyrt um getið, guðs Gyðinga, 
hinnar litlu og fyrirlitnu þjððar ? Finnst yður það líklegt að hann 
hefði orðið liræddur við boðsltap Jónasar og farið að klæðast í seklr 
og ösku, þó að einhver rutlaður karl hefði komið með hótanir frá 
ókunnum guði. Eða eru nokkur dæmi til þess í sögunni að höfuð- 
borg i stóru og voldugu ríki, hafl alt í einu farið að lúta ókunnum 
guði og hlýða boðum hans? Nei, því að eins hiýddu Ninivemenn 
og konungur þeirra boðskap Jónasara eða réttara, því að eins lætur 
sögu höfundurinn þá hiýða, að þeir þektu þennan guð. Þeir tign- 
uðu sjálfir Ea, sem Gyðingar nefndu Jahve eða Jehóva. Það er 
sama nafnið, sami guöinn. Hugmyndin um hann er orðin nokkuð 
breytt lijá Gyðingum; hann er hjá þeim ovðinn æðstur allra guða, 
eins og hugmyndir allar breytast, þegar þær flytjast frá einni þjóð 
til annarar ; frá einu landi til annars, frá einni öld til annarar. For- 
feður þessara þjóða, Gyðinga og Ninivebúa, höfðu búið saman end- 
ur fyrir löngu, þeir höfðu tilbeðið og dýrkað hinn sama guð, guðinn 
Ea, hinn vinveitta mönnunum. Þá var guð sá guð heiðingja, hann 
var einn af ótal guðum er þeir dýrkuðu, þess vegna könnuðust 
þeir við hann þegar Jónas fór að segja þeim frá honum þess vegna 
hlýddu þeir honum og klæddust sekk og ösku. 

Þetta er eitt af því, sem sýnir það svo ljóslega að Gyðingar 
voru heiðnir, forfoður þeirra, en það sýnir líka hitt, sem mannkyns- 
sagan liefir ávalt sýnt, að þjóðirnar eru einlægt að bæta guði sína. 
Guð íslendinga er betri nú á dögum, en hann var á dögum Vídalíns 
gamla. Guð kristinna manna er betri nú á dögum, heldur en þeg- 
ar menn útbreiddu trúna á hann með báli, brandi og manndrápum. 
Á dögum Jónasar voru Gydingar farnir að fullkomna guðshugmynd 
sína. Þeir voru að mildu látnir af mannblótum, þeir voru farnir að 
fá óbeit á því, að drepa saklausa menn guði til velþóknunar. En 
þá var guðinn Jahve hjá þeim í raun og veru sami guðinn og lieið- 
ingja guðinn Ea, sem Ninivemenn dýrkuðu. 

Hvernig í ósköpunum geta nú klerkar og kennimenn hinnar 



— H'6 — 

rótttrúuðu kirkju farið að halda fram guðdómlegri opinberun biblí- 
unnar, þegar alt þetta sem að framan er tilfært, má sýna og sanna 
hverjum heilvita manni. Þegar vér getum sýnt og sannað, að sög- 
urnar sem eru grundvallarhugmyndir gamla testamentisins, sem 
gamla testamentið og trú Gyðinga stendur á, eru svona tilkomnar, 
eru heiðnar, fengnar frá heiðnum þjóðum; leifar af átrúnaði heið- 
inna þjóða. Þegar vúr getum rakið sköpunarsögu Mósesar, synda- 
fallið, lífsins tré, syndaflóðið, turninn Babel, Davíðs sálma og ótal 
fleira stórvægilegt upp til hinna göinlu Kaldeumanna. Þegar sjálf 
bókin Jónasar spámanns sýnir, að hvorutveggju Gyðingar og Nini- 
veborgarmenn hafa á sama guðinn trúað. Vér vitum það, eða það 
veit hver maður, sem nokkuð þekkir til kristinnar trúar að hún er 
í rauninni öll bygð á syndafallinu því að, ef að mennirnir liefðu 
aldrei fallið, þá hefði guð aidrei þurft að deyða sinn eigin son, eða 
sjálfan sig til þess, að endurleysa mannkynið frá lielvítis kvölum. 
Þegar þetta er nú alt saman svona eins og það er, hvernig dyrfast 
menn þá, hvernig geta þeir verið svo ósvítnir, að berja það blákalt 
inn í aumingja fáfróða lýðinn, að þeir skuli trúa hverju orði, sein í 
ritningunni stendur af því, að þau séu öll guðdómlega sönn ? 

Til sönnunar því, að mönnum eru farnar að þykja þær merki- 
legar þessar fornleifar Kaldeumanna, þá viljum vér geta þess, að 
nýlega sendu Bandaríkjamenn hóp af fornfræðingum austur í Efrats- 
dalinn til þess að grafa þar í rústum hinna gömlu borga og er nú 
farið að fregnast af ferðum nefndar þeirra. Þeir grófu þar og fundu 
fornar töflur, sem súndu það, að menn voru farnir að rita þessu 
letri, ekki 4,000 heldui' jafnvel 7,000 árum fyrir Krist. Er það hið 
lengsta, sem menn þannig hafa komist upp í hina myrku fortíð, en 
það eitt er nóg til þess, að raska gildi ritningarinnar, sem guðdóm- 
legrar opinberunar. 

Bækur þær, sem notaðar hafa verið við samning greinar þess- 
arar, eru einkum “Kevised Encyclopædia Britannica” í 20 bindum; 
“Clialdea,” eftir Ragozin; “The Chaldean Account of Gensis”, eftir 
Smith.' Greinir úr “Unitarian Rewiew” eftir 1886 ogfleiri bækur. 

Prertvillur hafa því miður of margar slæðst inn í ritgjörðina. 
En það helst í seinasta blaði nr. 6 þ. á., svo sem á bls. 84, 17. línu 
að ofan: Kaldeuprins fyrir KaldeupresfMr og seinna á sömu bls. 14. 
línu að neðan: sólguðsins, Sippar, í stað sólguðsins í Sippar, því að 
sílguð Kaldeumanna hét Shamash; á bls. 83 stendur í 9. línu að neð- 
an: Ereach fyrir Erech, og er sama villan á bls. 86. Á bls. 90 stend- 
ui’: Ninit fyrir Ninib. Þetta og því um líkt biðjum vér lesendur að 
sjá í gegnum flngur við og lesa í málið. 



— 117 — 


Garrison í himnaríki. 

Eftir 

William Denton. 

M. P. þýddi. 


William Lloyd Garrtson er fæddur í Newburyport, Mass., 10. 
Des. 1805; dó 1879. Varhann einn af mestu gáfumönnum og frelsishetj- 
um Bandarikja. Paðir hans var fátækur og var drengurinn fyrst skó- 
arasveinn, svo snikkari, svo yfirprentari og loks blaðamaður. Stofnaði 
hann eitt blaðið á fætur öðru og gekk misjafnt, var hann oft sektaður 
fyrir frjálslyndar greinar. Loks stofnaði hann blaðið ‘ ‘Libeiator'’ 1831 
og var einkunn þess: heimurinn er mitt föðurland, en mannkynið alt 
landar mínir. 

Hann barðist fjmir frelsi i allri mynd. Því að hann hataði alla kúg- 
un og ofríki og konunglegt einveldi. En sórstaklega er hann nafnkunnur 
orðinn fj r rir baráttu sína móti þrælahaldi. 

Hann var sendur til Englands til að berjast þar fyrir afnámi þræla- 
halds og varð honum mikið ágengt. Þegar heim kom aftur hélt hann 
fyrirlestra móti þrælahaldi hvern á fætur öðrum. Mætti hann þá svo 
miklum ofsóknum að sjaldan var líf hans óhult. Stundum var hann 
dreginn á reipi eftir strætum borga þeirra, er hann flutti fyrirlestra í til 
afnáms þrælahalds og alla vega var honum misþyrmt, en hann lét sig 
aldrei, hvorsu sem honum var ógnað og hverju sem honnm var hótað; 
hann gat ekki þolað kúgun, hann vildi, að rétturinn næði jafnt yfir alla, 
Hann elskaði svo meðbræður sína, að hann vildi lífiðláta ef að hann gæti 
létt ej-mdinni af herðum einhverra. Garrison er því einhver hin mesta 
frelsishetja Bandaríkjanna og hann átti mjög mikinn þátt í að þræiahald 
var afnumið í Bandaríkjunum. Sá er ritar sögu þessa er hér er útlögð, 
William Denton, er frægur rithöfundur og mælskumaður og dregur hann 
háðslega mynd af hugmyndum réttrúuðu kirkjnnnar um himnaríki og 
helvíti, holdtekju o. s. frv. Menn verða aðhafa fast í huga er menn lesa 
draum þennan, að það er ekki sá hinn sanni guð sem Denton er að hæðast 
að, heldur hinn grimdarfulli guð Gyðinga og rétttrúuðu kyrkjunnar, eða 
þær hinar röngu og grimdarfullu og svívirðilegu hugmyndir sem klerkar 
og kju'kja hafa búið sér til af guði. Því að hinn sanni guð hlýtur að vera 
svo ólíkur hugmyndum klerka og kyrkju, sem svart er hvítu, nótt er 
degi, eða lygar sannleikanum. 


Án efa eni það mjög fáir af borgurum Bandaríkjanna, að minsta 
kosti, sem ekki haf'a hafa heyrt getið um frelsishetjuna William 
Lloyd Garrison. Þrælaeigandinn heyrði hans getið og hann skalf 
af bræði um leið og hann bað honum grimmustu bölbæna ; en vesl- 
ings þjakaði blökkumaðurinn árnaði honum allrar blessunar. Hver 
einasti orþódox prestur í landinu þekti hann, og svo að segja hver 
einasti þeirra bannsöng hánn ; þeir hötuðu hann fyrir það, að hann 



— 118 — 

“raskaði ró kyrkjunnar.” Og pólitiskir vindbelgir atyrtu hann á 
allar lunair fyrir æsingar gegn “lands lógum og rétti.” Ilvað eina, 
sem kom í bága við almenn mannréttindi allra einstaklinga, það 
reyndi Garrison að brjóta á bak aftur, og hvað eina sem að hans áliti 
miðaði til að bæta kjör bágstaddra og auka mannúðina í heiminum, 
það studdi Garrison af alefli. Hinn grimmi guð kristinna manna, 
biblían og þáverandi stjórnarfyrirkomulag Bandaríkjanna, sem í 
sameiningu héldu uppi þrælahaldinu, — þetta voru goð, sem hann 
taldi skyldu hvers ærlegs manns að hrinda af stalli, enda þótt allur 
hinnkristni heimur kripi á knó fyrir goðum þessum. Hann er nú af 
hinni kristnu kyrkju sagður að hafa verið sannkristinn ; þeir reyna 
að Ijúga hann dauðann inn í flokk sinn, svo að minning hans skuli 
slá dálitlum bjarma á kreddusvartnætti þeirra. 0g þó trúði hann 
vitaskuld ckki fremur á biblíuna eða heilagan innblástur heldur en 
Thomas Paine. En í raun og veru er það efarnál, hvort nokkru 
sinni lieflr lifað maður í raun og veru eins fullkomlega sannkristinn 
og hann. I samanburði við hann heflr umbótamaður Gyðinga, liinn 
mikli mannvinur Jesús, verið þröngsýnn og sérgóðu' - . 

Jesús var gyðingur, og eftir hans álici var gyðingaþjóðin sér- 
staklega guðs útvalin börn. “Gangið ekki á vcgum villimanna,” 
var skipun hans, er hann sendi út lærisveina sina til að prédika. 
Auk heldur Samarítar voru of óguðlega sinnaðir til að geta orðið 
aðnjótandi “fagnaðarboðskapar” hans, því iiann sagði: “Og bú- 
stöðum Samaríta skuluð þið sneiða hjá.” En mannúð og réttlætis- 
tilfinning Garrisons átti sér engin takmörk. Litarháttur eða kreddu- 
skoðun var hjá lionum einskis virði, er hann sá mann hneptan í viðj- 
um við fætur sér. 

Jesús var æfinlega mjög umhugað um að fólk tryði á sig. Sam- 
andregið í fá orð er þetta aðalinntakið úr kenning hans: “Himna- 
ríkissæla er hlutskifti þeirra sem á mig trúa, en hinum, sem ekki 
trúa á mig, skal búinn eilífur eldur.” Garrison hugsaði að eins um 
að hjálpa liinum undirokuðu. “Hugsið um mig hvað sem ykkur 
sýnist, en geflð þrælunum frelsi,” þetta var aðalinntakið úr kenning 
hans og lífsskoðun. Jesús vissi vel að þrælahald átti sér stað í 
Judea, en eftir því sem vér vitum best, sagði hann aldrei beint út 
neitt á móti því og reyndi eklcert að kippa því í lag. — Garrison 
fanst, að hann sjálfur aldrei geta notið frelsis síns, á meðan ekki voru 
leyst böndin af þrælunum í föðurlandi lians, og hann hefði glaður 
lagt líf sitt í sölurnar þeirn til frelsunar. Fyrir þrælana var loíts- 
lagið betra í Nýja-Englandsríkjunum lieldur en í Elorida—því að 



— 119 — 


þai 1 var heimili Garrisons; og Boston er og verður æfinlega heiguð 
af minningu hans, því að þar lifði liann og starfaði. 

Hið jarðneska líf Garrisons mun ykkur flestum að miklu kunn- 
ugt. En það er tilvera hans síðan hann skildi við jörð þessa, sem 
mig langar sérstaklega að minnast dálítið á. 

Eg er draummaður mikill. Eg sofna varla svo augnablik, að 
mig fari ekki óðara að dreyma. Og þó að meiri hluti þessara 
drauma séu auðvitað marklaust og ósamstætt hugarvingl, þá eru þó 
suinir þeirra dálítið eftirtektaverðir, og draum þann, er eg nú skal 
segja ykkur, álít ég sérstaklega merkilegan. 

Mig dreymdi að ég stóð við banasæng hins deyjandi Garrisons, 
og sá sál hans lireyfast eins og öldur á ókyrru vatni, þar sem hún 
var að reyna að losa sig við líkamann, sem hún þurfti ekki lengur 
við. Og ég sá ánægjubros yfir hinni í.ýju tilveru skiftast á við með- 
aumkunarsvip, er honum var litið á hina syrgjandi ástvini sem ertir 
lifðu. 

Það var margt hugðnæint sem staðnæmdi hann í Boston, bæn- 
um sem þeir áttu lieima í, er hann hafði unnað mest í lífinu. Sál 
hans fylgdist með hans eigin líkfylgd til grafarinnar, og hlustaði 
með ánægju á liina fögru ræðu mælskuskörungsins Phillips. 

Sál hans gat nú, samkvæmt eðli sínu, flogið frá einum rtað til 
annars, eins fijótt og hugur manns. Hann brá sér því til Suður- 
Ameríku, og margur var sá blökkumanna hröriegur bústaður, er 
hann beiddi blessunar. I Kansas sá hann marga suðræna blökku- 
menn, er voru á leiðinni norður, syngjandi af fögnuði yfir hinu ný- 
fengna fulla frelsi sínu. í draum mínum fylgdi ég honum til Hayti, 
til Englands, til Liberíu og þaðan til Cuba, ogaltaflék samaánægju- 
brosið á svip hans, er hann sá ffina nýju hreyfingu um heim ailan í 
áttina til betra og fullkomnara almenns mannfrelsis. 

Um síðir eins og dreginn af einhverju sterku aðdráttarafli, hóf 
svipur iians sig upp,—upp, þar til hin óumræðilega fegurð himna- 
rikis skein á móti honum ; hallir þess gnæfandi upp í geyminn, lík- 
ast liimingnæfandi fjallatindum af óumræðilegri hæð, og köstuðu 
kristalgluggar þeirra frá sér yndislegum geislum, og var það líkast 
fögru sólsetri á að líta. Það sýndist ekki vera neinn hraði á honum 
að fara inn ; hann stóð höggdofa yfir þessari undursamlegu fegurð- 
arsýn; og einna mest starsýnt varð honum á hinar mörgu, Ijómandi 
grindahurðir, 264 íeta háar, og var hver hurð gerð úr einni einustu 
skínandi perlu, og Ijómuðu eins og stjarna á heiðskírum kvöldhimni. 

Að lokum barði Garrison að dyrum, og sat Pétur fyrir innan 
með lyklakippu mikla við belti sér. 



— 120 — 


“Hvert er nafn þitf ?” spurði Pétur. 

“William Lloyd Garrison,” svaraði hann í hvellum róm. 

“Eg þekki nafn þitt,” mælti Pétur; “og ef þú hefðir beiðst hér 
inngöngu í gær, þá hefði þér verið frá visað. En vér höfum fyrir 
lítilli stundu síðan fengið meðmæli frá Methódista-prestafundi í 
Boston þér í vil, og þess vegna er þér innganga leyfð.” Síðan snéri 
hann sér til engils, er stóð þar nálægt, og mælti: “Leiðsöguengili, 
sýndu manni þessum himnaríki og gefðu honum allar þær upplýs- 
ingar, er hann æskir eftir.” 

Garrison steinþagði. Hann sýndist eins og yflrkominn af öllu 
því undarlega og kýmilega, er bar fyrir augu hans og eyru. 

ILann fór nú af stað með fylgienglinum og liðu þeir áfram eftir 
hinum gulllögðu'strætum í borg guðanna. Hann iiorfði upp að hin- 
um himingnæfandi byggingum, þar sem var hlaðið gólfl á gólf ofan 
þar til augu hans höfðu hvarflað 1500 mílur upp, og sýndust mér 
þau vera þrútin af' áreynslu, og heyrði ég hann segja: 

“Eg get ekki liugsað mér hvernig fólk fer að komast eíst upp í 
þcssar byggingar; mér veitir fiiil erfitt að eygja svo hátt.” 

“Við liöfum áhöld til uppgöngunnar sem þú fær bráðum að sjA,” 
svaraði fylgiengillinn. 

Þeir héldu nú áfram göngu sinni, og lá vegur þeirra á kafla 
nokkrum fram ineð bökkum ódauðleikavatnsins, og sá ég Garrison 
drekka af því stóra teiga ; og síðar sá ég hann seilast upp í lífsins 
tréð, er óx þar fram með vatnsbökkunum, og borðaaf aldinum þess, 
og tók ég eftir því, að í hvert sinn er liann tók aldin af trénu, var 
þar óðara komið annað í staðinn. 

Stundum gengu þeir Garrison og leiðsöguengillinn venjulegum 
mannlegum gangi, en svo aftur með köflum, þegar þeir vildu hraða 
sér, iiðu þeir áfram á óskiljanlegan liátt, og fóru þá hraðara en vind- 
urinn. 

Eftir feyki-löngum strætum, gegnum Ijómandi skemtigarða, og 
frarn hjá afar-skrautlegum musterum, — hvervetna mættu þeir ara- 
grúa af fólki, og horíði Garrison með undrunarsvip á alt sem fyrir 
augun bar. Um síðir komu þeir náiægt miðpunkti borgarinnar, og 
varð þar fyrir þeim stöðuvatn mikið cg iagurt, og nefndi leiðsögu- 
engillinn það : kristalsjóinn. Mig verkjaði í augun af Ijósgiampan- 
um sem kastaðist frá hinum undursamlegu kristöllum stöðuvatns 
þessa. Skip voru þar á ferð fram og aftur um vatnið, og sýndust 
þau öll gerð úr perlusteinum. Svifu þau áfram með miklum hraða 
án segla eða nokkurs annars sýnilegs hreyfiafls. Garrison og leið- 
söguengi'linn stigu á eitt af skipurn þessum, og að lítilli stundu lið- 



— 121 — 


inni voru þeir komnir yfir um vatnið. Og nð var Garrison kominn 
i nánd við hásæti guðs. Tók það hann nokkra stund að venja augu 
sín við hina ósegjanlega skæru birtu, sem streymdi frá hásætinu. 
Yndislega fagrar söngraddir virtust eins og líða um hvervetna í 
geymnum, og -varð Garrison eins og yfirkominn af öllu þessu og 
settist niður sér til hvíldar. 

Frá þeim stað er hann sat, hefði ekkert mannlegt auga getað 
greint glögglega, sökum fjarlægðar, hvað fram fór i kringum hásæti 
drottins; en sjón Garrisons var nú miklu skarj>ari en áður, og gat 
hann vel aðgreint alt sem framfór þar. Nálægt hásætinu sá hann 
fjögur einkennileg dýr, sem vafalaust enginn vísindamaður hefði 
getað nefnt eða sagt hvaða flokki þau tilheyrðu. Eitt þeirra var 
helzt svipað Ijóni, annað líktist kálfi, hið þriðja haf'ði ferfættan dýrs- 
líkama og mannshaus, og hið fjórða var líkast örn. Þau höfðu hveit 
um sig sex vængi, er þau sífeldlega notuðu sem kæliblæjur; enn 
fremur höfðu dýr þessi fjölda mörg augu hér og þar um skrokkinn. 
Dýr þessi öskruðu upp öll í senn, með ógurlegri raust og að eins 
fárra augnablika hvíld á milll: “Heilagur, heilagui-, heilagur faðir, 
guð almáttugur, sem var og ert og verða mun ! ’ 

Næst dýrum þessum sátu 24 öidungar, hvítklæddir og með gull- 
kórónur á höfðum sér. 0g næst þeim var fylking 144,000 engla, 
sem leiðsöguengillinn nefndi “hið heiiaga einsetulið.” “Því að,” 
sagði hann, “þessir menn voru aldrei af konum saurgaðir meðan 
þeir voru á jörðu.” — Næst komu tíþúsund sinnum tíuþúsund engl- 
ar, allir hvitklæddir, og í hvert sinn sem dýrin hættu að öskra, léku 
þeir á gullnar hörpur cg mátti heyra það hundrað mílur vegar. 

Yfir hásætinu var skær og fagur regnbogi, án þess þó að þar 
væri nokkuð sýnilegt er framleitt gæti hann, og undraðist Garrison 
þetta mjög. En leiðsöguengillinn kvað þetta að eins smáræði eitt> 
og sagði lionum að hann mundi sjá óendanlega margt fegurra og 
stórkostlegra, er hann kyntist betur' hinni heilögu borg. — Við og 
við dundu frá hásætinu eldingar, gnýhljóð og þrumnr, svo hörpurn- 
ar hristust og skulfu í höndum englanna ; og þess á milli gusu upp 
þykkir reykjarmekkir, svo að hásætið líktist um stund eldgjósandi 
fjalii. Eg heyrði Garrison spyrja hvað allur þessi gauragangur 
ætti að þýða, og va,r honum svarað, að þetta kæmi fyrir, þegar guð 
almáttugur, sem í hásætinu sæti, yrði reiður, “sem ekki kemur svo 
sjaldan fyi'ir,” bætti leiðsöguengillinn við. 

“En þarf liann alla tíð að-sitja þarna í hásætinu?” spurðiGarri- 
son ; “ef svo er, þá er honum nokkur vorkun, þótt hann sé ckki ætíð 
í góðu skapi.” 



— 122 


“0 nei,” svaraði leiðsöguengillinn; “þú sérð þessi sjö ijós 
frammi fyrir hásætinu. Það eru hinir sjö andar guðs. Eins og þú 
veist er sjö heilög tala, því að guð hvíldi sig á hinum sjöunda degi. 
Þú heflr lesið í biblíunni um sjö engla, sjö signet, sjö plágur og sjö 
glös ; alt þetta á að tákna hina sjö anda guðs ; skiftast þessir sjö 
andar á um að sitja í hásætinu, og situr hver þeirra fjórar klukku- 
stundir í einu. Væri ekki þetta til úrræða, mundi ekki einu sinni 
guð almáttugur þola. til lengdar öskrið í dýrunum, englasönginn og 
alt það endalausa bænastagl, sem sífelt og æflnlega suðar kring um 
liásæti guðs.” 

“Jæja Garrison, hvernig lýst þér nú á Paradís ?” spurði leið- 
söguengillinn eftir nokkra stund. 

Staðurinn er yndislega fagur,” svaraði Garrison, “það er ekki 
hægt að neita því, og söngurinn er líka allgóður, þótt þessi org í 
dýrunum spilli honum stórum. En ég só hér ekki eitt einasta andlit 
sem ég þekki. Síðan við fórum af stað, höfum við mætt svo mil- 
jónum skiftir af íolki, en að undanteknum fáeinum klerkum frá 
Boston—sem ég álít himnaríki lítinn sóma að,—þá liefl ég enn ekki 
séð eitt einasta kunnugt andlit. Þessar skrautlegu hallir, gullnu 
stræti og kói'ónur og sönghörpur, það er vitaskuld alt saman gott og 
fagurt í sinni röð; en það þarf eitthvað annað og meira til þess, að 
gera mig ánægðan með himnaríki.” 

“0, þú eignast hér skjótt nýja vini og kunningja, og áður langt 
líður muntu kunna vel við þig',” svaraði leiðsöguengillinn. “Taktu 
við hörpu þessari og syngdu guði lofsöng.” 

“Eg vildi gefa þúsund hörpur fyrir að fá að sjá eitt vinarand- 
lic,” svaraði Garrison, og var raunasvipur á hinu göfugmannlega 
andliti hans. 

“Hverjir voru hinir lielstu vinir þínir ?” spurði leiðsöguengillinn. 

“Einn þeirra var George Thompson ; livar er hann ?” 

“Ég býst við ég viti hvern þú átt við. Hann var víst andatrú- 
armaður ?” 

“Já, hann var það,” svaraði Garrison. 

“Já, ég vissi það,” hélt leiðsögu-engillinn áfram; “hann var 
cinu sinni sanntrúað guðsbarn, cn svo varð hann villitrúarmaður og 
snerist í ílokk með guðleysingjum. Himnaríki getur aldrei orðið 
bústaður þess konar manna”, 

“Hvar er hann þá?” spurði Garrison. 

“Það eru til einungis tvö heimkynni fyrir framliðnar sálir,” 
svaraði leiðsögu-engillinn. “Hann trúði ekki á Jesúm Krist sem 
heilagan frelsara; og því er hann nú hjá þeim, sem lofuðu og elsk- 
uðu lygina, — þar sem eldurinn aldrei sloknar”. 



— 123 — 


“George Thompson í Helvít!” hrðpaði Garrison; þá hlýt ég að 
vera hér á röngum stað.” Og svipur hans varð nú.iínn alvarlegri 
en áður. Eftir litia stuncl mælti liann svo aftur: “Mér þætti gam- 
an að vita hvar er höll Theodore Parkers”. 

“Theodore Parker á okki hér heima,” svaraði leiðsögu-engillinn; 
“ég man vol eftir nafni hans. Það kom hingað um langan tíma ó- 
slitinn bænastraumur til guðs almáttugs, frá guðhræddum klcrkum 
i Boston, um að reyra fasta tungu hans og krækja krókutn í munn- 
vik honum, til að taka fyrir áhrif hans. Og hann var líka rekinn 
héðan á burt þegar er hann kom”. 

“Og hvert?” sputði Garrison með ákafa. 

“Til Helvítis, auðvitað,” svaraði leiðsöguengillinn. 

“Þegar Garrison heyrði þetta, var þolinmæði hans þrotin, og 
mælti hann : “Sendið mig þá einnig til Helvítis ! Eg vil heldur 
vera þar með Parker, heldur en í Himnaríki með því fólki sem ég 
enn heíi séð hér.” 

“Stiltu skap þitt,” mælti leíðsöguengillinn ; “þér mun finnast 
alt ahnað eftir nokkurn tíma. Tilfinningar mínar voru svipaðar 
þessu er ég kom hingað fyrst og varð þess áskinja, að konan mín 
og helmingurinn af börnunum okkar voru í Helvíti; cn ég er nú 
farinn að sætta mig við það, og mun fara á sömu leið fyrir þér.” 

Ég vona og óska þess af öllu mínu hjarta, að ég læri aldrei að 
s ætta mig við slfka óhæfu !” hrópaði Garrison og hleypti um leið 
brúnum. Síðan snéri hann sér að leiðsöguenglinum og mælti: 

“Mig langar til að fá að tala við hinn gamla vin minn lienry 
C. Wright; hann var einn af okkar mestu hetjurn í þrælastríðinu, 
—þar sem hinir kristnu prestar voru svo að kalla hver einn og ein- 
asti þeirra bleyður og illmenni. Hann hlýtur að vera hér. 

“Hér er enginn Henry C. Wright,” svaraði leiðsöguengillinn. 
“Wriglit var trúleysingi. Hann skrifaði einu sinni rit á móti biblí- 
unni; hann fyrirleit hinn heilaga friðþægingarsáttmála, og úthúð- 
aði Jehóva á allar lundir. Bústaður hans er meðal hinna fordæmdu.” 

“Henry Wright, Parker og Thompson, allir í Helvíti!” hrópaði 
Gasrison. “Sendið mig þangað lika ; ég get aldrei sætt mig við til- 
veruna hér á meðan ég veit þá alla kveijast eilífum vitis kvöium !” 

Eg gat í draum mínum lesið hverja hugsun Garrisons, og sá ég 
að hann var að hugsa um, hver það gæti nú annars vei ið í Himna- 
ríki er sig langaði til að sjá. Um síðir staðnæmdist hugur hans við 
Washington. “íig hafði ckki neina sérlcga ást til hans í lifanda lífi,” 
hugsaði hann með sér; “en mér finst það mundi liressa mig nú, að 
sjá liið alvarlega andlit hans og tala við liann fáein orð.” 



— 124 — 


“Hvar er Washington ?” spurði hann svo leiðsöguengilinn. 

“Það eru nokkuð margir með því nafni hér,” var svarið. 
“Hvaða Washington er það sem þú spyrð eftir ?” 

“George Washington, hinn fyrsti þjóðveldisforseti Bandaríkj- 
anna,” svaðaði Garrison. “Himnariki getur naumast verið fuil- 
kominn sælustaður sannra Bandaríkiaþegna, ef Washington er þar 
ekki.” 

“Jarðneskir verðleikar hafa hér ekkert gildi,” svaraði leiðsögu- 
engillinn. “Við erum ekkert sórstaklega vinveittir lýðveldishug- 
myndum. George Washington hefir farið sömu leið og aðrir upp- 
reistarmenn.” 

Það fdr hrollur um Garrison. 

“Veistu ekki,” hélt leiðsöguengillinn áfram, “að sérhvcr vald- 
stétt er skípuð af guði, og að sérhver sá sem veitir valstéttinni mót- 
stöðu, liann veitir guðs tilskipun mótstöðu og skapar með því sjáif- 
um sér eilifan kvaladóm ? Washington reis öndverður gegn þessu 
valdi, og fyrir það er hann nú að úttaka maklega hegning. Það 
var eitt sinn gerð uppreist hér í himnaríki, og oss langar ekki til að 
það komi fyrir aftur. Og auk þess var Washington í hjarta sínu 
cins mikill vantrúarmaður eins og Voltaire. Gáfur hans eg þrek 
komu honum að góðu haldi á jarðríki; en hér er slíkt að vettugi virt.” 

“Eg býst þá við,” mælti Garrison, “að Jefferson, Adams, Frank- 
lin og Thomas Paine, þessir miklu, heimsfrægu ágætismenn, séu 
aliir í Helvíti með Washington ?” 

“Já, vitaskuld,” svaraði leiðsöguengilllnn. “Hverjir skyldu 
hafa verðskuldað Helvíti, ef ekki þessir menn ? Þeir voruallir van- 
trúarmenn í hjarta sínu, og dirfðust einnig að láta það í ijósi opin- 
berlega. Þeir forsmáðu ýms af hinum heilögu boðum guðs, og nú 
uppskera þeir samkvæmt breytni sinni. Ef þig iangar til að sjá 
þessa menn, þá skal ég sýna þér þá.” 

Að svo mæltu hé'du þeir af stað til útjaðars borgarinnar. Komu 
þeir þar að skrautlegu riði gerðu úr hreinu silfri, og lág það upp á 
efri brún á virkisvegg þeim, sem umgirti Himnaríki. Veggur þessi 
eða girðing var fjórðungur mílu á breidd, o g á ytri brún hans að of- 
an voru veggsvalir miklar, og var þaðan mjög glögt útsýni niður 
til Hclvítis. Enda var þar fjöldi heilagra á skemtigöngu frani og 
aftur. 

“í hvert sinn sem leiðindakast dettur í einhvern af íbúum 
Himnaríkis,” mælti leiðsöguengillinn, “þá förum við'með liann hing' 
að og sýnum honum Helvíti, og nægir það venjulega til þess að gcra 
hann ánægðan með liimnavistina.” 



— 125 — 


Staðnæmdust þeir nú fast út við ytri-rönd steinveggjarins, og 
starði Gari'ison með undrun og skelfing niður í hið óguriega dýki. 
Var það hryllilegri sjón en liægt sé að iýsa mcð orðum. 

Var það líkast til að sjá ógurlegum eldgýg; vall og sauð alt yf- 
irborðið og iék um það blár logi, og iagði sifeldlega upp af því þykk. 
an rcykjarmökk. Fyrir líkamleg augu vaið þar ekkert aðgrcint 
sem ekki var miklu stærra en maður; en hin himnesku augu engl. 
anna gátu vel aðgreint þar fyrverandi meðbræður sína, og voru þeir 
alt af að smá sökkva og skjóta upp aftur á vígsi, líkt og bólur vella 
á sjóðandi katli. Og sífelt mátti þaðan heyra kvalavein og þungar 
stunur neðan úr dýkinu, stundum með biðjandi barnsróm og aftur 
aðra stundina barst það að eyrum okkar eins og þramugnýr úr ský- 
þrungnu lofti. 

‘■Littu eftir nákvæmlega”, mælti leiðsöguengillinn; “og muntu 
eflaust sjá þarna einhverja af þeim, sem þú hefir verið að spyrja 
um.” í draum mínum var sjón mín og heyrn orðin eins skörp eins 
og englanna og sá ég glögglega fijótandi í hinu veliandi dýki þá 
Thompson, Parker, Wright, JefFerson, Paine og Franklin, og horfðu 
þeir bænaraugum til Himnarikis um leið og þeir hrópuðu: 

“Ó, guð ! Hve lengi, hve lengi ?” 

Og að eyrum mér barst helgrimm, nístandi rödd einhversstaðar 
frá undirdjúpi Helvitis, sem svaraði: 

“Eilíflega, eilíflega! Hin eilífa reiði mín er eldsneytið, og hún 
verður aldrei sefuð !” 

Hærra og hærra hljómuðu angistarvein hinna fordæmdu og fór 
jafnvel hryllingur um leiðsögu-engilinn, og lét hann í ijósi löngun 
sína að snúa til baka aftur. En Garrison stóð kyr sem steinilostinn 
og starði ofan í kvaladýkið. Og mér til skelfingar þekkti ég þar nú 
einnig þá Agassiz og Ilumboldt. Garrison virtist ekki þekkja Hum- 
boldt; en Agassiz var hann vel kunnugur og þekti hann þegar. 

“Miskunsamur guð!” hrópaði hann; “hvað hafði Agassiz aðhafst 
til að verðskulda þessar kvalir? Hvernig getur himnaríki verið án 
hans?” 

“Hann er nú eiginlega ekki þarna fyrir það, sem hann gerði, 
heldua fyrir það, sem hann lét ógert”, mælti leiðsögu-engiliinn. 
<‘Menn eins og hann, eru venjulega of sjálfstæðir og drambsamir yfir 
vísindalegum iðkunum sínum, til þess að niðurlægja sjálfa sig og 
gerast ölmusu beiðendur við krossins tré. Agassiz eKki einu sinni 
kastaði frá sér hinum einu náðarmeðulum, er frelsað geta synduga 
menn, en hann neitaði einnig tilveru Adams; og sá sem gerir það, 
neitar um leið nauðsyninni á tilveru frelsarans, og snýr baki sínu að 



— 126 — 


þeim eina vini, sem til er milli jarðarinnar og Helvítis. Vísindin 
eru, næst djöflinum, hinn skaðlegasti óvinur Himnaríkis. Þar sem 
vísindin þróast hjá mönnum, þ t ir er trúin höfð í háði og skopi, þar 
til hún algerlega hverfur”. 

Alt í einu tók ég eftir, að ein af hinum veinandi kvöldu sálum 
niður í dýkinu hafði komið auga á Garrison og þekt hann, þar sem 
hann stóð á tali við leiðsögu-engilinn; flaug fregn sú fljótt frá manni 
til manns um gjörvalt Helvíti, að Garrison væri kominn til Himna- 
ríkis, og var eins og vonargeisla brigði yfir hið koldimma kvalasvart- 
nætti, og heyrði ég hinar glötuðu sálir segja eina við aðra : 

“Fyrst Garrison er í Himnaríki, þá er þó ekki öll von úti fyrir 
okkur.” 

“Er enginn vegur”, mælti Garrison, er þeir sneru til bakaaftur, 
“að frelsa þessar kvöldu sálir? Eg skyldi glaður geía sjálfan mig 
í sölurnar ef að það gæti komið að nokkru haldi.” 

“Þessu líkar tilfinningar eiga sér stundum stað hjá þeim, sem 
eru nýkomnir hingað og ei - u ekki orðnir fullkomlega gegnsýrðir af 
heilögum anda,” svaraði leiðrögu-engillinn. “Nei, það er engin 
frelsun möguleg liinum glötuðu. Svartnætti Helvítis er stjörnulaust 
og þar ijómar aldrei af degi. Illið Iíimnaríkis ijúkast aldrei upp 
fyrir þeim, sem einu sinni hafa verið sendir til Helvítis”. 

Garrison var hljóður um stund en mælti síðan,- “Lof mér að 
heyra nöfn nokkurra þeirra helstu, sem hér eru í flimnaríki, ef ske 
kynni að ég þekti einhvern þeirra.” 

“Abraham er til dæmis hér,” svaraði leiðsögu-engillinn. 

“Það gleður mig mjög að heyra það,” svaraði Garrison, og sá 
ég nú innilegan ánægjusvip færast yflr andlit hans í fyrsta sinnisíð- 
an hann stö inn fyrir landamæri liimnaríkis. “Já, mér er það sönn 
ánægja, því að aföllum forsetum Bandaríkjanna óska ég helzt aðsjá 
og tala við Abraham Lincoln.” 

“Abraham Lincoln!” endurtók leiðsöguengillinn. “Það var 
ekki sá Abraham, sem ég átti við. Það er hér enginn Abraham 
Lincoln. Eg á við Abraham föður hinna trúuðu og vin guðs.” 

“Hvað þá*!” hrópaði Garrison ; “þú átt þó ekki við hinn gamla 
þrælakonung og syndasel, sem rak frá sér konu sína Hagar út á 
eyðimörku til þess að deyja þar ?” 

“Jú auðvitað á ég við hann,” svaraði leiðsöguengillinn. “En 
þú talar ekki allskostar tillilýðilega um liinn gamla foríöður.” 

“En Abraliam Lincoln var svo óendaniega mikið betri maðúr,” 
svaraði Garrison. 


“Það er hverju orði sannara,” 


“en 


svaraði leiðsöguengillinn ; 



— 127 — 


inngönguleyfi til Himnaríkis er undir öðrum verðleikum komið, en 
mannkostum. ‘S4 sem trúir mun bólpinn verða, en sá sem ekki trú- 
ir mun tortímast.’ Það er til fólk hér, sem djöfullinn sjálfur mundi 
skammast sín fyrir að hafa r_okkur mök við, en-sem fyrir trúna á 
Jesúm á síðasta augnabliki voru þvegnir í lambsins blóði og fengu 
því bústað í Himnaríki. Isak og Jakob eru hér, Móses og Samson 
Samúel, Davíð, Salómon og Jehú, Constantinus hinn mikli, Hinrik 
áttundi og Calvin sem myrti Servetus ; þær eru hér einnig María 
hin blóðþyrsta, sem lét brenna á báli prótestanta og liin álíka blóð- 
þyrsta systir hennar, Elísabet, sem lát brenna á báli kaþóiska menn. 
Þau hafa öll fengið hér inngöngu, ekki vegna þess að líf þeirra væri 
nein sérstök fyrirmynd, heldur fyrir það, að þau létu ósleitulega í 
Ijósi trú sína á frelsarann, sem koma mundi eða sem kominn væri, 
og sem hef'ði búið þeim öllum eilífa sælu i ríki himnanna, sem á hann 
tryðu.” 

“Ef þeir einir fá inngöngu í Himnáríki,” mælti Garrison, sem 
hafa þessa alfrelsandi lausnartrú á Jesúm, þáhiýtur íbúatala Ilimna- 
ríkis að vera tiltölulega mjög smávaxin. Eru þetta þeir einu sem 
hér er innganga leyfð ?” 

“Nei, því fer fjarri,” svaraði leiðsöguengillinn ; þú gleymir öll- 
um börnunum, sem að sjálfsögðu eiga hér bústað.” 

“Ójá, litlu bcirnin, ég hafði alveggleymtþeim,” svaraði Garrison. 

“Já, öll börn eru hér,” hélt leiðsöguengillinn áfram ; “þau verða 
öll náðarinnar aðnjótandi, því þau gengu aldrei hinn breiða veg til 
glötunarinnar, og hinar meðfæddu syndir, sem ganga í erfð til allra 
manna frá hinum fyrstu foreldrum, þær eru þvegnar í burt með Jesú 
blóði. Lof sé guði, hans eilífa takmarkalausa miskunsemi leyfir öll- 
um ungbörnum,—meira að segja börnum vantrúarmanna og hinna 
forhertustu syndara—inngöngu í himnaríki.” 

Garrison fanst lítil ástæða til þess, að þakka guði sérstaklega 
fyrir þessa miskunsemi. Hann stóð lengi hugsi, “En hvar eru 
mæður þessara barna ?” spurði hann svo eftir nokkra þögn. 

“Nokkrar þeirra eru hér, ef til vill tvær til þrjár af hverju þús- 
undi.” 

“En hvar eru hinar?” 

“Ef satt skal segja,” svaraði leiðsöguengillinn, “þá eru þær 
þarna í kvaladfkinu sem þú sást áðan.” 

“Veslings litlu börnin !” mælti Garrison með grátstaf í kverkum. 

“Guð sér fyrir þeim,” svaraði leiðsöguengillinn. 

“Já, en guð getur einungis séð fyrir þeim eins og faðir mundi 
gera; enginn getur annast l'itlu börnin eins vel og ástrik móð- 



—128 — 

irin. En það er óefað enn einn ílokkur manna í Himnaríki. Eg 
heíi séð hér margar manneskjur mcð mjög barnslegri háttsemi, og 
Jpó er það í'ulltiða íólk.” 

“Já, ég veit hverja þú átt við,” svaraði ieiðsöguengillinn. “Það 
eru fábjánar og vitfirringar og yfir höfuð allir þeir, scnl ckki höfðu 
þrek cða vit til að liugsa sjálfstætt. Þá skorti þckking og skynsemi 
-til að rannsaka, og því neituðu þcir ckki frelsaranum, sem kéypti 
þá með blóði sínu, og þess vegna cru þeir allir hér—frá öllum tím- 
um og af öllum þjóðflokkum. Eins og þú gotur slcilið, samanstend- 
ur því íbúatala Himnaríkis að miklu leyti af heimskingjum og vit- 
firringum.” 

“Það er mjög sennilegt,” svaraði Garrison. “En ettir á að 
hyggja, þið hljótið einnig að hafa hér bæði morðingja og önnur ill- 
menni; ég hefi séð hér æðimarga með mjög svo þrælmannlegu yfir- 
bragði.” 

“Það er satt,” svaraði leiðsöguengillinn, “við höfum hér fjölda 
mesta af morðingjum; yfir höfuð flest alla þá menn, sem hafa verið 
hengdir fyrir morð í kristnum löndum. Eins þú veist, að þegar 
menn hafa verið dæmdir til dauða, og öll von um mannlega hjálp er 
úti, þá snúa þeir sér venjulega að frelsaranum, sem getur hvítþveg- 
ið hina örgustu bófa og illræðismenn. Og þegar því snaran er sett 
um háls þeim og fallþrepið látið síga, þá dingla þeir beint í fangið 
frelsarans, sem hefir sagt: ‘enginn sem til min kemur, skal frá- 
vísað’.” 

•‘Já, ég hefi heyrt talað um að vera ‘hengdur til Himnaríkis’,” 
svaraði Garrison. “En ég átti ekki von á að sjá hér svo marga sem 
gengið hefðu í gegn um þann hreinsunareld. Það virðist eins og 
hér vera mjög fáir aðrir en þeir, sem ekki er ómaksins vert að senda 
til Helvítis.” 

Eg hélt að sjálfsögðu, að leiðsöguengillinn mundi eitthvað reyna 
að andmæla þessu, en hann beit á vör og svaraði að eins: 

“Því verður ekki neitað, að gáfaðir menn á hæsta stigi mentun- 
ar og lærdóms, ganga fram hjá og gefa lítið fyrir hin auðveldu sálu- 
hjálpar-meðul. En miður skynsamt og illa upplýst fólk, og þeir 
sem allar jarðneskar vonir eru horfnar, sökum glæpsamlegs æfiferils 
—þess konar fólk viðurkennir þessi endurlausnarmeðul og meðtekur 
þau með trúarlegri auðmýkt og þakklæti. 

Fbamháld xæst. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í áVinnipeg. 
Ritstjóri : MagnúS J. Skaptason. 

686 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson. 
709 Alexander Ave. — Box 3C5. 


Heimskringla Putg. & Publ. Co. 


